ANTHEM. GENEDLAETHOL 


[GAN PENFRO]. 


O! Frenin mawr y byd, 

Amddiffyn Di o hyd 
Deyrn Prydain Fawr; 

Ei orsedd cadarnha, 

A'i freiniol law cryfha; 

Yn ffyrdd y doeth a'r da 
Dal ef bob awr. 


O orsedd wen y nef, 
Duw, tywallt arno ef 
Dy ddoniau rhad: 
O! boed i'th Ysbryd Di 
Fendithio'n brenin ni, 
A'i gadw yn ei fri 

Yn nawdd i'n gwlad, 
Llewyrcha goleu hedd 
Ar ei frenhinol sedd 

A'i deyrnas oll ; 
O! cynnal ef bob awr 
A nerth Dy allu mawr, 
A'th ras fo iddo 'nawr, 

Yn nawdd digoll. 


Dan ei lywodraeth ef 

Aed dylanwadau'r nef 
Ofôrifôr; 

O! boed i'n brenin ni 

Ddyrchafu clod a bri 

Dy lân frenhiniaeth Di, 
O! Arglwydd Ior. 





Y WASG EGLWYSIG GYMREIG, CYF., LAMPETER. 


enu 





